WicipediA 


Islandeg 


Un o ieithoedd Germanaidd gogleddol yw Islandeg 
(Islandeg íslenska [' istl£nska]). Fe'i siaredir yng Ngwlad 
yr Iâ gan ryw 314,000 o bobl. Mae hi'n perthyn yn agos at 
Ffaröeg a Norwyeg Orllewinol. Mae'r iaith yn fwy 
ceidwadol na mwyafrif o ieithoedd eraill Gorllewin 
Ewrop, a chan nad yw'r iaith ysgrifenedig wedi newid 
llawer, gall siaradwyr Islandeg ddarllen llenyddiaeth Hen 
Norseg glasurol a grëwyd yn y lOfed trwy'r 13eg ganrif 
(fel yr Eddas a'r sagas) yn gymharol hawdd. 

Mae llenyddiaeth Islandeg ganoloesol yn gyfoethog ac yn 
cynnwys rhai o'r sagas enwocaf. 

Gweler hefyd 

■ Uchel Islandeg 


Islandeg (íslenska) 

Siaredir yn: 

Gwlad yr lâ, rhannau 0 

Ganada (Manitoba) 

Parth: 

Gwlad yr lâ 

Cyfanswm 0 
siaradwyr: 

314,000 

Safle yn ôl 

nifer 

siaradwyr: 


Achrestr 

Indo-Ewropeaidd 

ieithyddol: 

Germaneg 

Germaneg ogleddol 
Gorllewin Sgandinafia 

Islandeg 

Statws swyddogol 

laith 

swyddogol yn: 

Gwlad yr lâ 

Rheolir gan: 

íslensk málstöö 

Codau iaith 

ISO 639-1 

is 

ISO 639-2 

isl 

ISO 639-3 

isl 

Gweler hefyd: laith - Rhestr ieithoedd 



Argraffiad Islande g Wicipedia, y 
gwyddoniadur rhydd 


wîciadnr Chwiliwch am Islandea 
yn Wiciadur. 


i 

Eginyn erthygl sydd uchod am iaith. Gallwch helpu Wicipedia drwyychwanegu ato (https://cy.wikipedia.0rg/w/ 

ndex.php?title=Islandeg&action=edit). 



Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=lslandeg&oldid=9772614" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 1 Mawrth 2020, am 14:22. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau_Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 
























































